PEIDIWCH Â 
DWEUD CELWYDD! 


Am hynny, gan fwrw ymaith gelwydd, 
dywedwch bob un wirionedd wrth ei gymydog: 
canys aelodau ydym i'n gilydd. 
Effesiaid 4:25 


Na ddwg gam-dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Ecsodus 20:16 


Y mae'r rhai sy'n sylwi ar wagedd celwyddog yn gadael eu 
trugaredd eu hunain. loan 2:8 


Talu i neb ddrwg am ddrwg. Darparwch bethau gonest yn ngolwg 
pob dyn. Rhodiwn yn onest, fel yn y dydd; nid mewn terfysg 

a meddwdod, nid mewn ystafell a diffyg, nid mewn cynnen 

a chenfigen. RHUFEINIAID 12:17; 13:13 


Yn darparu ar gyfer pethau gonest, nid yn unig yng ngolwg yr 
Arglwydd, ond hefyd yng ngolwg dynion. 2 Corinthiaid 8:21 


Yn olaf, gyfeillion, pa bethau bynnag sydd wir, pa bethau bynnag 
sydd onest, meddyliwch am y pethau hyn. Philipiaid 4:8 


... arwain bywyd tawel a heddychlon mewn pob duwioldeb a 
gonestrwydd. 1 Timotheus 2:2 
... ym mhob peth parod i fyw yn onest. Hebreaid 13:18 


Yr hwn sydd yn dywedyd, Myfi a'i hadwaen ef, ac nid yw yn cadw 
ei orchymynion ef, sydd gelwyddog, a'r gwirionedd nid yw ynddo. 
Pwy sy'n gelwyddog ond yr hwn sy'n gwadu mai lesu yw'r Crist? 
Anghrist yw efe, yr hwn sydd yn gwadu y Tad a'r Mab. 

1JOHN 2:4,22 


Os dywed dyn, Yr wyf yn caru Duw, ac yn casâu ei frawd, 
celwyddog yw efe: canys yr hwn nid yw yn caru ei frawd yr hwn 
a welodd, pa fodd y gall efe garu Duw yr hwn ni welodd? 

A'r gorchymyn hwn sydd gennym ganddo ef, Bod y sawl sy'n 
caru Duw yn caru ei frawd hefyd. 1 JOHN 4:20-21 


Casais y rhai sy'n ystyried gwagedd celwydd: ond ymddiried yn 
yr Arglwydd. Bydded i'r gwefusau celwyddog gael eu tawelu; 
sy'n siarad pethau blin yn falch ac yn ddirmygus yn erbyn 

y cyfiawn. Salm 31:6,18 


Gwyn ei fyd y gŵr hwnnw a ymddiriedo yn yr Arglwydd, ac nid yw 
yn parchu'r balch, nac yn troi at gelwydd. Salm 40:4 


...bydd ceg y rhai sy'n dweud celwydd yn cael ei atal. Yr hwn a 
wna dwyll, ni thrig o fewn fy nhŷ: yr hwn a ddywed gelwydd, 
nid arhoso yn fy ngolwg. Salm 63:11; 101:7 


Symud oddi wrthyf ffordd celwydd : a chaniatâ i mi dy gyfraith yn 
rasol. Salmau 119:29,163 


O Arglwydd, gwared fy enaid rhag gwefusau celwyddog, a rhag 
tafod twyllodrus. Salm 120:2 


Y chwe pheth hyn a gas gan yr Arglwydd: ie, saith sydd ffiaidd 
ganddo: Golwg balch, tafod celwyddog, a dwylo yn tywallt gwaed 
dieuog, Calon yn dyfeisio dychmygion drygionus, traed cyflym 
yn rhedeg i ddrygioni, A gau. tyst sy'n dywedyd celwydd, a'r hwn 
sydd yn hau anghytgord ymhlith brodyr. Diarhebion 6:16-19 


Yr hwn a guddia gasineb â gwefusau celwyddog, a'r hwn a 
draetho athrod, sydd ynfyd. Mewn lliaws geiriau nid oes eisiau 
pechu: ond y neb a attal ei wefusau sydd ddoeth. Y mae tafod y 
cyfiawn fel arian dewis: nid yw calon y drygionus yn fawr o werth. 
Diarhebion 10:18-20 


Meddyliau y cyfiawn sydd uniawn: ond cynghorion y drygionus 
sydd dwyll. Yr hwn sydd yn llefaru gwirionedd, sydd yn dangos 
cyfiawnder: ond gau-dyst, twyll. Y mae yr hwn a lefara fel tyllu 
cleddyf: ond tafod y doeth sydd iechyd. Gwefus y gwirionedd 

a sicrheir yn dragywydd: ond tafod celwyddog yw ennyd. Twyll 
sydd yng nghalon y rhai a ddychmygant ddrwg: ond i gynghorwyr 
tangnefedd y mae llawenydd. Ni ddigwydd drwg i'r cyfiawn: ond y 
drygionus a lenwir â direidi. Gwefusau celwyddog sydd ffiaidd gan 
yr Arglwydd : ond y rhai a wnant yn wir ydynt ei hyfrydwch ef. 
Diarhebion 12:5,17-22 


Y cyfiawn a gasa gelwydd: ond y drygionus sydd gas, ac a ddaw 
i gywilydd. Diarhebion 13:5 


Tyst ffyddlon ni ddywed gelwydd: ond tyst celwyddog a draetha 
gelwydd. Doethineb y darbodus yw deall ei ffordd ef: ond ffolineb 
y ffyliaid sydd dwyll. Tyst cywir a wareda eneidiau: ond tyst 
twyllodrus a ddywed gelwydd. Diarhebion 14:5,8,25 


Gwneuthurwr drygionus a wrendy ar wefusau celwyddog; 

a'r celwyddog a rydd glust i dafod drwg. Nid yw lleferydd rhagorol 
yn ffôl: llawer llai y mae gwefusau celwyddog yn dywysog. 
Diarhebion 17:4,7 


Gwell yw'r tlawd a rodio yn ei uniondeb, na'r gwrthnysig yn ei 
wefusau, ac sydd ynfyd. Ni bydd tyst celwyddog yn ddigosp, 

a'r hwn sy'n dweud celwydd, ni ddihanga. Ni bydd tyst celwyddog 
yn ddigosp, a'r hwn a ddywedo gelwydd a ddifethir. Dymuniad 
dyn yw ei garedigrwydd: a gwell yw dyn tlawd na chelwyddog. 
Diarhebion 19:1,5,9,22 


Mae bara twyll yn felys i ddyn; ond wedi hynny ei enau a lenwir 
â graean. Diarhebion 20:17 


Y mae cael trysorau trwy dafod celwyddog yn oferedd a deflir yn 
ol ac ymlaen gan y rhai a geisiant angau. Diarhebion 21:6 


Y mae'r un sy'n casâu yn ymddatod â'i wefusau, ac yn gosod 
twyll ynddo; Pan lefaro efe yn deg, na chredwch ef: canys saith 
ffieidd-dra sydd yn ei galon. Y mae ei gasineb wedi ei guddio gan 
dwyll, a'i ddrygioni a ddatguddir gerbron yr holl gynulleidfa. 

Y neb a gloddia bydew, a syrth ynddo: a'r hwn a dreigla faen, 
efe a ddychwel arno. Y mae tafod celwyddog yn casau y rhai 

a gystuddir ganddo; a cheg gwenieithus a weithia adfail. 
Diarhebion 26:24-28 


Paid â'th alw yn sibrwd, a phaid â dweud celwydd â'th dafod, 
oherwydd gwarth aflan sydd ar y lleidr, a chondemniad drwg ar y 
tafod dwbl. ECCLESIASTICUS 5:14 


